“ Coffadwriaeth y Cyfiawn sy fendigedig.” 


AomneA A 


MARWNAD 


ER GALARUS GOF 


PARCH. MORGAN HOWELLS, — 


TREDEGAR. 


- Yr hwn fu farw dydd Sabboth, Mawrth 21ain, 1859, 
ar ol bod yn Weinidog ffyddlon a pharchus gyda'r 
Trefnyddion Calfinaidd am hir flynyddau 
aa 1awr berchid can bod Enwad 
trwy Ddeau a Gogledd, 


CAERDYDD. 


“ ARGRAFFWYD cau J. F. ARNOLD, HEOL-Y-BUTE. 


1802. 








MAWRNAD &c. 


NEWypp marw glywaf beunydd, 
Ar hyd ein gwledydd, gwn yn glir, 
Mae angau creulon, trist mynegu, 
Wedi tori i mewn i'n tir ! 
Anelodd un o wylwyr Sion, 
Oedd benaf gwron yn y gair, 
Hwn fu drwy Gymru yn dwys bregethu, 
Ac yn moli Baban Mair. 


Clywaf lu a'u dwys ochenaid, 
__ Yu dweyd, a'u llygaid heddyw'n lli, 
Ein Morgan Howells enwog anwyl, 
A gadwai noswyl gyda ni; 
Darfu a'i daith, a'i waith orphenodd, 
Yn gwylio'r mur nis gwelir mwy, 


“- —-Hedodd adref at ei Briod, 


1 seinio«i glod am farwol glwy”. 
Un enwog oedd o deulu Sion, 
Am dano'n ffyddlon bydd.coffâd, 
Mor ddiwyd safodd at ei broffes, 
Gwnaeth ddirfawr les o fewn.i'w wlad, 
Lluddain, Le'rpwl, Bristol, Amwythig, 
Sy'n galaru'u colled mawr, 
A Thredegar a'r Casnewydd 
Eu henwog lywydd aeth i lawr ! 


Fe oedd un o'r gweision penaf, 
Fu yn y Bala drwy fawr boen ; 
Mewn lludded corff, er hyny yn rhyfedd, 
Dadguddia rinwedd gwaed yr Oen ; 
Ar ddydd Sasiwn fe draddodai, 
Am frwydr fawr Calfaria a fu, 
Pan hoiliwyd lesu Grist rhwng lladron, 
Nes byddai llefain mawr trwy'r llu. 


Yr oedd ei lais fel udgorn arian, 
Gosodai allanewyllys Duw ; 

Dangosai rym y codwm erchyll, 
A Meddyg rhad i ddynolryw ; 

Arweiniai ddyn o fynydd Sina, 
O ganol mellt ar taranau trist, 








Ê 
A 








































a 
JI ben Calfaria, man dymunol— 
At aberth grasol Iesu Grist. 


4 Fo» 


Bu megys lamp mewn ogof dywell, 
Fe weithiai'u ddidwyll yn ei ddydd, 
Yn argyoeddi anuwiolion, 
_^ Fe barai'n ffyddlon yn y ffydd ; 
Troes lu o gablwyr yn weddiwyr, 
Tua gweithiau Merthyr a phob man, 
Ac adeiladodd lawer eglwys, 
Â welwyd gynt yn llesg a gwan, 
Bu Morgan Howells dros y Cymry, 
Yn ymdrechu am hir dro, 
» At glirio'r capel yn Nghasnewydd, y'n 
. Ymdeithiai'n brudd drwy lawer bro ; 
|. Fe ga'dd dy cwrdd y Cymry gwiwglod, 
Ï Yn rhydd o'r ddyled hynod hon; 
ï Pe cymerasid hwn gan Saeson, 
Ll Hyn wnaethai'n bruddion lawer bron. 
| 






- 


Bu Morgan Howells yn weinidog, 
Mwyn a serchog yn ei sir. 

Holl Fethodistiaid trwy sir Fynwy, 
.A gofiant hyny amser hir ; 

Trwy sir Forganwg a Brycheiniog, 

Wrth gofio am yr enwog wr, 

|. A sir Gaerfyrddin, gwn yn ddiau, 

'Yr wylant ddagrau heilltion ddwr. 


Trwy Aberystwyth a Langeitho. 
Bydd miloedd yn ei gofio'n gu, 
Yn mhob Sasiwn wrth ei glywed, 
- Y byddai llefain mysg y llu ; 
$ Roedd yn rymus ei bregethiad, 
5” _ * Tan arddeliad y gwir Dduw 
Mawr elyn oeddd i deyrnas satan— 
Ymdrechai ei ran dros ddynolryw. 








£1 Eglwysi'r Gogledd aeth yn sydyn, 

/. Yn awr yn drist ar hyn o dro, 

)Mae'hoff drigolion Mon ac Arfon, 

Yn awr yn bruddion yn eu bro; 

“A thrwy sir Dinbych, Fflint, a Merion, 
') A Threfaldwyn dirion daeth, 

a4 ROL colli Morgan Howells mawrglod, 

Po Ryw ddifawr syndod megys s:e1B. 































4 


Ymladdai gyda chledd yr Ysbryd, 
Gan bara'n ddiwyd yneiddydd, mM 
'Tra parai ei oes dangosai ddynion, 
Waed Crist yn ffynon cywir ffydd; ” 
Er bod cawri uffern obry 
Arno yn gwgu lawer gwaith, 
Ymdrechu wnaeth dros deyrnas Iesu, 
Nes diweddu pen ei daith. 


Pedwerydd dydd ar ddeg pregethodd, ; 
O Fawrth nes ydoedd pawb yn syn, 
Am berson Crist, mae llu a dystiant, 
A gwerthfawr fraint Calfaria fryn ; 
A'r geiriau olaf ganddo a glywsant, 
Mae llu a_ gofiant tra b'ont byw, 
Fod arno chwant o'i babell briddlyd, 
Í gael ei ddatod at ei Dduw, 


Ni chafodd ef ond byr o gystudd, 
Ar ei ol mawr sobrwydd sydd, 
Ond iddo ef y troes glyn angau, 
Yn hyfryd dirion oleu ddydd ; 
Yn mhen yr wythnos i'r un diwrnod, 
Fe aeth o fyd y trallod trist, 
Trwy afon angau, 'r gelyn ingol, - 
Yn nghwmni grasol Iesu Grist, 
Aeth o wlad drygfyd adre i drigfan, 
Y nefol hyfryd Ganaan gu, r 
AtJones, Llangan, aCharles o'r Bala, 
I foli am fraint; Calfaria fry ; 
At John Elias Lloyd Beaumaris, 
A Mêistr Evans o'r New Inn, 
A lluoedd llon o,weision lesu, 
Hawdd fyddai enwi mwy na hyn. 
Er rhoddai i orphwys yn y gravel, 
Mae Morgan Howells mewn gwir hedd, 












Ei enaid sydd mewn nefol gwmni, . > 
A'i gorfl gaiff bydru yn y bedd ; 

Yr Arglwydd a barto yn fuan, F 
Ryw un o'i ail iw winllan E', 

Eliseus i wisgo yn addas 1 (A 







Hen fantell Elias yn ei le, 





WxLiAnM Monnis, Athraw ysgol Sabothol, Rhymny. 1 


P 
â 






yl d 


o 
(4 
$ 
' 
W 
(^^ 
| 
i / 
| 
5. 





"” 
«ê 


'Roedd yn ei ddrychfeddyliau, 
Rhyw 'stôr o synwyr mawr, 
'R hyn fyddai'n destun syndod 
I'w frodyr lawer awr ; 
(“ Doethineb oddiuchod, 
Un foiìeddigaidd yw,”) 
Gwir ddysgodd ostyngeiddrwydd, 
Hardd arwydd delw Duw. 
Fe gofir am ei enw 
Adroddir am ei waith, 
Yn mhlith hiliogaeth Gomer, 
Tros hir flynyddau maith ; 
Gŵr cywir yn ei gynghor, 
Am feddyginiaeth rhâd, 
Er attal pob gwahanglwyf, 
Yn rhwydd trwy rîn y gwad. 
Mae Sïon egwan etto 
Heb sychu ei dagrau'n llwyr, 
Rhyw riddfan ac och neidio 
Sy'n para o foreu hyd hwyr; 
Rhow'd testun Och! gan angeu 
'R un dydd in' deulu'r Groes, 
Trwy ladd ein brawd a'n blaenor, 
O I'r briw i'n calon roes. 


'N llon yn ei law'r arweiniai 
Y praidd i faesydd brâs 
Y gair, ac at ffynnonau 
Gwiw addewidion grâs ; 
'Mgeleddai'r hen fammogiaid, 
Gwrandawai ar eu cwyn, 
Meithrinai weiniaid Sïon, 
'N ei fynwes megys ŵyn. 
'Fe dd'wedwyd gan ei frodyr, 
Bod yn mhob man do'i 'fe, 
Rhyw arwydd llawn tangnefedd, 
Yn tremio'n llond y lle; 





